CAN O FOLAWD 


AM 

YMDRECHIAD I DDYSGÜ Y BIBL, 

YNGHYD A PHARCH IDDO, AC ENWAU Y 
RHAI A’I HYSGRIFENODD TRWY 
YSPRYD DUW. 

Cenir ‘ Âr hyd y nos' 




Mae rnyrddiynau yn ymdrechu, trwy Frydain Fawr, 
I ddysgu grasol eiriau’r lesu, trwy Frydain Fawr; 

I lawr a’r ffyrnig ddraig uffernol, 

Llwydd i’r'Ỳsgol lan Sabhothol, 

Gyda galhi Duw yn hoUol, trwy Frydaia Fawr, 


vv! ^'3 1 • 


2 


Man a mawrion, glan a glewion, trwy, &c 
Ddysgant eiriau’r tarian tirion, trwy, &c. 
A’u holl egni’n dysgu darlien; 

Parchus eiriau Duw eu perchen, 

Dwyfol Ddofydd, llywydd llawen, trwy, &c. 


Mae i ddyn yn dra defnyddiol, gair hyfryd iawn, 
Hwn a roed gan Dduw yn rheol, gair hyfryd iawn ; 
Oll gwnawn ganmol Duw y cymod, 

Am air difyr eglur hyglod, 

Gair diderfyn heb ddim darfod, gair, &c 


Gwir amlygu mae yn eglur, gair, &c 
Ffordd i gadw gwael bechadur, gair, &c 
Gwell yw na miloedd o aur melyn, 

Hwn yn wastad fyddo’n destyn, 

Ni gawn ynddo’r Deg Gorchymyn, gair, &c. 


Gair sydd felus mewn gorfoledd, o fewn y neí, 
Gan angylion hylon haelwedd, o fewn y nef, 
Gairiach ydyw i bechadur, 

Yn ei ddyled maith a’i ddolur, 

Yn ymgeisio am wir gysur, cofleidiwn ef. J 


Samuel a Moses lariaidd, trwy Ysbryd Duw, 

Wnaent ’sgrifenu’r geiriau sanctaidd trwy, &c 
Ester, Job, a Jeremiah, 

Eaeciel, Daniel loel, a lona, 

Malachi,ar Prophwyd Micah, trwy, &c. 

Solomon a Dafydd hefyd, trwy Ysbryd Duw, 

Hyd eu diwedd rhai’n fu’n ddiwyd, trwy Ysbryd Duw 
Esa, ’nghyd a Nehemiab, 

Grasol weision y Jehofah, 

Habaccuc a Zephaüiah. trwy Ysbryd Duw. 


3 


Barnwyr, Joshua, Ruth hefyd, trwy, &c, 
Ezra, a’r Breninoedd hyfryd, trwy, &c. 
Araos, Nahura, Obadiah, 

Haggai hefyd, fwyn hawddgara, 

Ynghyd a’r prophwyd Zechariah, trwy, &e. 


Marc a Mathew yn ddifethu, trwy, &c. 

Luc ag loan wiwlan fwyngu, trwy, &c. 
Apostolion, gweision gwiwlon, 

Owyr godidog enwog union, 

Gwnaent ysgrifenu’r goiriau’n gyson, trwy, &e 

Paul a Phedr, lago siriol, trwy, &«. 

Judas, loan yr Apostol, trwy, &c. 
loan hefyd y Duweinydd, 

Dyraa,r olaf berson ufydd, 

Wnaeth y geiriau doeth a dedwydd, trwy, &e 


Hwn a ddengys ein sefyllfa, gair hyfryd iawn., 
Trwy droseddiad cyhtaf Adda, gair, &c. 

Hwn sydd hefyd yn amlygu, 

Am ein codiad trwy yr lesu, 

Trwy i’r dyled gael ei dalu, gair, &c. 


Hwn wna’n gywir dystiolaethu, gair, &ei 
Ara ydwyfol grasollesu, gair, &c. 
Gwnawn ei chwilio yn feunyddiol, 
Ynddo’n meddwl mae’r hil ddynol, 
Caífael bywyd tragywyddol, gair, &c. 


Nid yw ei ddysgu ddim yn ddigon, gair, &e. 
Heb gael argraff ar y galon, gair, &c. 

Wrth ei chwilio yn iach wiwlon, 

Ni gaw'n bleser ynddo’n gyson, 

Hwn a fyddo’n genni ynoro, gair, &c.., 


4 . 



Hwn wna ddangos fawr ddrwg pechod, gair, &c. 
Ddaeth i’r byd trwy anufiidd-dod, gair, &c. 
líwn rydd hefyd lianes hynod, 

Am rinweddau gwaed y cymod, 

l’n golchi’n lan oddiwrth eiti pechod, gair, &c. 





